MUSEUM OF NATURAL HISTORY 
DEPARTMENT OF GEOLOGY AND GEOGRAPHY 
REYKJAVIK 


MISCELLANEOUS PAPERS No. 46 


Sitt af hverju um Surtseyjargosid 


Some Facts about the Surtsey Eruption 


BY 
SIGURDUR THORARINSSON 


REPRINTED FROM NATTURUFRADINGURINN 
Vol. 35, 1965, pp. 153-181 


LIBRARY 
BOREAL INSTITUTE 


-POLARPAM, 


x 
a 
Fee 
Oo 
a 


PAM 
Prin? ot 


“le 199 -wed 


(09° SEx) 


OHL 


Sigurour Porarinsson: 


Sitt af hverju um Surtseyjargosid 


Inngangsoro. 

bad er nu komié a fjérda almanaksari6 sidan su fregn barst fra 
linubaétnum Isleifi II fr4 Vestmannaeyjum, { morgunsar hinn 14. 
november 1963, ad eldur veri i hafi sudvestur af sydstu ey landsins, 
Og enn vaka eldar sudur par. Petta gos er ordid hid nestlengsta, 
sem s6gur fara af 4 Islandi og undan Islandstréndum. Pad gengur 
nest Myvatnseldunum 4 pridja tug 18. aldar, enda um margt svip- 
ad beim, po ad pessi gos fljott 4 litid virdist nesta lik, enda annad 
upp ur sj6, hitt upp ur hasléttu landsins. 

Sa pattur rannséknanna a Surtseyjargosinu, sem komi6 hefur i 
minn hlut, er einkum ad fylgjast med almennum gangi pess og 
reyna, ef svo metti segja, ad skra annal bess, svo sem adur gerdu 
ymsir ahugamenn ur embettismannastétt, einkum prestar og syslu- 
menn, er gos bar aS héndum. Pessir menn héfdu ekkert a ad 
byggja nema augu sin og eyru og annarra sogusagnir. Likt ma 
segja um mig ad pvi vidbettu, ad ég hef einnig treyst mjog 4 augu, 
sem betur festa i minni en min tv6, sem sé augu myndavéla minna. 
Eg hef og att pess kost ad fylgjast meira med atburdunum i ner- 
syn en fyrirrennarar minir i gosannalaritun og a ég pad einkum 
tveim ménnum ad pakka og peirra farartekjum, en beir menn eru 
Pétur Sigurdsson, forstj6ri landhelgisgezlunnar og Agnar Kofoed 
Hansen flugmalastjéri. Eg vildi og nefna fimm menn ad auki, utan 
jarofredinga, sem Odrum fremur hafa flutt mér fregnir af gangi 
gossins: Bjorn Palsson og Sigurjon Einarsson flugmenn, Gardar 
Palsson skipherra og starfsmenn flugturnsins { Vestmannaeyjum, 
pa Bjarna Herjdlfsson og Skarphédin Vilmundarson. Sa jardfred- 
ingur, sem bezt hefur fylgzt med gangi gossins auk min, einkum 
fyrsta gosveturinn, er Porleifur Einarsson, og hefur hann fyllt upp 
i ymsar eyOur, sem annars hefdu ordid i annal minum. 


BOREAL INSTITUTE 
LIBRARY 


44844 


154 NATTURUFRADINGURINN 


Melingar a flatarmali Surtseyjar fra og med 17. febr. 1964 eru 
allar gerdar af Landmelingum Islands undir stjérn Aguists Bédv- 
arssonar og byggdar a flugmyndum teknum ur flugvél Landhelgis- 
eezlunnar af Agusti og adstodarménnum hans. Pad skal og fram 
tekid, ad pessi annals samantekt 4 litid skylt vid nuitima rannsdéknir 
a eldgosum, sem framkvaemdar eru af bergfraedingum, efnafreding- 
um og edlisfredingum, sem beita nyjustu tekni og tekjyum vid sinar 
rannsoknir. Vid erum svo heppnir ad hafa nu a ad skipa ferum 
yngri monnum til slikra rannsékna, pott ekki hafi peir enn Gll pau 
taki, sem eskilegt veri ad beir hefdu. Peirra rannsoknir hafa defad 
meira raunvisindalegt gildi en sa annall, sem ég hef reynt ad festa 
a bl6d, en pad er bé enn naudsynlegt ad fylgjast einnig med sjalfri 
atburdarasinni, og forda henni fra gleymsku, ekki sizt pbegar um 
er ad reda jafn sérstiett gos og Surtseyjargosio. 


Forbodar gossins. 

Fullyrda ma, ad SurtseyjargosiS hafi komid é6llum ad évorum, 
enda ekki vitaS med vissu um neitt gos 4 pessum sl6dum sidan sdg- 
ur héfust. Petta gos gerdi og nesta litil bod 4 undan sér. Jardskjalfta- 
mezlir sa, sem stadsettur er 4 Kirkjubzyjarklaustri, syndi hreringar 
viku fyrir gosid, sem ef til vill er hegt ad setja i samband vid upp- 
haf pess. [ Sudurgardi { Heimaey vard vart brennisteinsbefs prem 
dé6gum fyrir gosid og nestu daga og i Vik i Myrdal var6d einnig vart 
brennisteinsfylu tveim dégum fyrir gosid og var talid, ad vegna 
vindattar veri ekki um fylu fra Fulalek ad reda. Adfarandtt 13. 
novembers var togarinn Porsteinn Porskabitur ad hafrannséknum 
um 2 sjémilur sudvestur af gosst6dvunum og var pvi pa veitt eftir- 
tekt ad yfirbordshiti sjavar hekkadi skyndilega ur 7° C i 9.4° C, 
en lakkadi litlu austar jafnskyndilega aftur nidur i 7° C. 

Bendir petta allt til bess, sem raunar er nesta edlilegt, ad gosid 
hafi byrjad a sjavarbotni po nokkru adur en pad vard synilegt, en 
a gosstodvunum fyrstu var sjavardypi nerri 130 m og tekur a6 syjalf- 
s6gdu nokkurn tima ad hlada upp hrygg upp ad sjavarmali, enda 
pott hryggur sa muni ad likindum hafa verid nesta hlidbrattur. 
Er liklegt ad hann hafi veri6 alika hlidbrattur og Surtluhryggurinn, 
sem hldédst upp i arslok 1963. Mesti hlidarhalli hans er tapar 30° 
og samkvemt pvi geti rimmal Surtseyjarhrygesins hafa verid ordi6 
nalegt 15 millj. teningsmetra, begar goss vard vart. Fyrstu vikur 


NATTURUFRADINGURINN 155 


gossins mun framleidsla gosmalar hafa verid ad medaltali 40—50 
teningsmetrar 4 sektindu, en med peirri framleidslu hafdi pad tek- 
iS 4—5 daga ad hlada Surtseyjarhrygginn upp ad yfirbordi svar, 
pvi ad gera ma rad fyrir, ad efni i honum sé nokkru péttara en su 
gosmoOl, er hl6d Surtsey upp ofan szevar. 


UTDRATTUR UR GOSANNAL 
1963 

14. nov. Olafur Vestmann, kokkur 4 vélbdtnum Isleifi II fra 
Vestmannaeyjum, sem staddur er um 4 sjémilur vestur af Geir- 
fuglaskeri, verdur pess var kl. 7.15, ad reykur stigur upp ur sjonum 
nokkru sunnar. Skipstjorinn, Gudémar Témasson, siglir ner til bess 
ad athuga fyrirberid nanar og reynist betta vera nedansjavargos a 
gosspruneu. KI. 10.30 er gosmékkurinn ordinn 3.5 km har. Pa gys 
a 3 stodum a gossprungu med stefnu um N35°A—S35°V, um 3 
sjOmilur VSV af Geirfuglaskeri (1. og 2. mynd). Lengd gossprung- 
unnar er 300—400 m. 

15. nov. Um kl. 9.30 sést, ad myndazt hefur eyja, 400—500 m 
long og 8—10 m ha. Pennan dag og af og til nestu manudina ner 
gosmoékkurinn nestum upp undir vedrahvorf, p. e. 8—9 km heo, 
og sést idulega fra Reykjavik. 

16. nov. Heo eyjar 37 m, lengd um 500 m. Eyjan er sporéskju- 
laga hryggur, klofinn ad endil6ngu. Par gys 4 3—4 st6dum. 

17. nov. Heo eyjar 43 m. 

18. nov. Heo eyjar 43—44 m, lengd um 540 m. 

19. nov. Hedin um 60 m, lengd um 600 m. Fyjan er sem ilangur 
hofur ad logun, opin til nordausturs. 

20. nov. Eyjan um 70 m ha. Lengd SV—NA um 900 m, breidd 
600—700 m. 

23. nov. Hed um 100 m. 

26. nov. Adfarandtt pessa dags fyrsta dskufallid i Eyjum svo ad 
nokkru nemi. Eyjan enn hoflaga, en nui var fyllt i gigskardid til 
NA, en annad rofid i gigvegginn geegnt sudri. Heélzt petta svo ad 
mestu, sem og hofl6gun eyjarinnar, til januarloka 1964. 

1. des. Hx eyjar 102 m. Mesta pvermal um 740 m. Hlé 4a gos- 
inu 4 klst. 

5. des. Had 112 m. Mesta pvermal 890 m. 


LIBRARY 
BOREAL INSTITUT: 


AUG 30 i966 


NATTURUFRADINGURINN 


SURTSE Y —— 


19 
+ 
MO) 


LITLBOD! 59) 
ty 


6 


(@/EINIDRANGUR 


(32) 


= 
{Ay HVIDBJORNSBODI 


~ 4 
S 


WY priprancar 


22, poRsTEINSROOI 


EINARSKLAKKUR 20, (4> { 


SANDAGRUNN 


50 100 150km 
j 


‘ a 
/ RoFuBoN! ( 2 
\ 


4l ie 
iy Yi 


 / 
‘s) BJARNAREY / 
vom A Woes? 


Ze 


EY 
NS 


M7 HELGAFELL_/ 


120 


N ESTMANNAEYJAR 
ye ee | 


Ko 
a E 
\ | / 
N A ‘HELLISEY i 


«/ 
oC 


ra 
—— 


<a a 
ae 


Ad eee 


Se 
\ (8 
| fA) GEI 
cee ll Bk. ~ (58) 


a a a oe ee eee 


40 20 30' 


JANUAR 1966. 


1. mynd. 


\D = 


\ 


RFUGLASKER 


/ 12 


nih 


ee 


7 9 1Okm 


" — L ain J - 
a aie aes Sea ber ce ae ae a, coe Se a wa Ss ee eT 
20 10" 


ISLENZKU SJOMALINGARNAR 


Surtsey og eldst6dvarnar i nand hennar, fra nordaustri reiknad: 


Surtla, Syrtlingur og éskird eldst68 sudvestan Surtseyjar. Skastrikud 4 Islands- 


NATTURUFRADINGURINN 157 


2. mynd. Fyrsti morgun Surtseyjargossins. Gos 4 prem stédum. — Aerial view 
of the Surtsey eruption Nov, 14, 1963, at 11.30 a.m. Three separate vents are 
discernible. 


Ljosm. S. Porarinsson, 14. nov. 1963, kl. 11.30. 


6. des. Fyrsta landganga i Surtsey. Prir Frakkar, undir forustu 
Gérard Géry, utsendir af franska vikubladinu Paris Match, fara 
i hradbat fra Heimaey ut ad nyju eynni og ganga a land. 

7. des. Lengd eyjarinnar melist 1020 m. 

9. des. Ornefnanefnd sezt 4 rdkstéla, aS bodi menntamalaradu- 
neytisins, og velur eynni nafnid Surtsey, en gignum nafnid Surtur. 
Kurr i morgum Vestmannaeyingum, sem vilja nefna eyna Vesturey. 

II. des. Heo Surtseyjar 106 m. Lengd um 1000 m. 

13. des. SjO fullhugar ur Eyjum ganga a land i Surtsey og reisa 
bar spjald med nafninu Vesturey. Lenda i hrakningum, er Surtur 
yglir sig, og er bjargad med hjalp meginlandsmanna. 

16. des. Lengd eyjarinnar um 800 m, hed um 87 m. ‘Tveir vis- 


kortinu eru eldfjallasvedi landsins. — Map showing the location of Surtsey and 
the submarine activity in its vicinity (counted from NE: Surtla, Syrtlingur and 
the eruption now going on SW of Surtsey). Striated on the key map is the 
neovolcanic zone of Iceland. 

Sjomelingar Islands — The Icelandic Hydrographic Service, 


158 NATTURUFRADINGURINN 


indamenn settir { land fra vardskipinu Odni, en hafa par Orstutta 
viddvol. Hlé 4 gosinu i nestum 17 klst. 

28. des. Vart verdur nedansjavargoss 2.5 km ANA af Surtsey. Par 
gys 4 prem stodum 4 um 250 m laneri sprungu. Pessa goss vard vart 
til 6. januar 1964. Ekki hlddst hryggur svo hatt ad eyja myndavdist 
og var 23 m dypi a honum 23. februar 1964. 

30. des. Hed Surtseyjar 145 m. 


1964 

I. og 2. jan. Gosid liggur alveg nidri. | 

7. jan. Allsnarpur jardskjalftakippur {i Eyjum. Gosid eykst. 

16. jan. Hed Surtseyjar 160 m. 

31. jan. Hes Surtseyjar 174 m og er bad mesta hed, sem meeldist 
a eynni. Er pad rumlega 300 m hed fra fyrrverandi sjavarbotni. 
Mesta pvermal hennar var ba 1300 m, ad medt6ldu brimprepi, sem 
var um 150 m breitt ad medaltali. Pennan dag hetti gos i Surti 
med dllu. A gigbotninum myndadist tjérn, sem hvarf ekki fyrr en 
upp ur 18. februar. 

1. febr. Jardhreringar { Vestmannaeyjum kl. 14. Kl. 23 verdur 
vart goss vid retur Surtseyjar ad nordvestan. 

2.—7. febr. Tveir gigar eru a0 jafnadi virkir 4 nyju gossprung- 
unni nordvestur { Surtsey. Sa ytri gys gjalli, vikri og 6sku, en upp 
ur beim innri standa hraunstrékar (lava fountains), sem na stund- 
um allt ad 250 m hed. Eftir 7. febr. var venjulegast adeins einn 
gigur, ,,Surtur yneri“, virkur { Surtsey. 

17. febr. Flatarmal Surtseyjar 102 ha. Lengd 1350 m. 

19. febr. Surtseyjarferd, ein af morgum, med motorbatnum Har- 
aldi fra Heimaey. 5 karlar og 2 konur féru i land og dvéldu bar i 
114 klukkustund, og voru peirri stund fegnust, er bau komust aftur 
um bor6d i ,,kutter Harald“, pvi ad Surtur lét edi 6fridlega. Litill 
gigur virkur bennan dag nordan a eynni (III 4 8. mynd). 

3. april. Skar6id, sem longum var i sudurvegg Surts yngra, er 
lokad af breidara rifi en nokkru sinni adur. Hraunstrékar upp ur 
gignum um kvoldid. Flatarmal eyjarinnar um 115 ha. 

4. april. Fledigos hefst i Surti. Ur hrauntjérn { gignum rennur 
mjo hrauna til sevar og beygir austur med stréndinni, er hraunid 
kemur i snertingu vid hafid. Med pessu hraungosi er Surtsey tryget 
langlifi. , 


NATTURUFRADINGURINN 159 


, 


3. mynd. SyrtlingsgosiS 2 dégum adur en fyrst bryddi par 4 eyju. — The 
Syrtlingur eruption two days before an island became visible. Surtsey in the 
background. 


Ljésm. S. Porarinsson, 26. mai 1965. 


11. april. Flatarmal Surtseyjar 133 ha, par af hraun 42 ha. Mesta 
hed 173 m. 

15. april. Litil Cessna-flugvel fra Birni Palssyni med 3 um bord 
lendir i Surtsey. Flugmadur Stefan Por Jonsson. 

16. april. Visindamenn og kvikmyndatokumadur ganga a land i 
Surtsey. Landgéngur gerast bratt tidar. 

22. april. Hraunrennslid i hamarki. Mesti rennslishradi nest 
eigonum melist um 20 m/sek. 

30. april. Hraun er hett ad renna ut yfir gigbarmana. Ekkert 
ber 4 hraunrennsli nestu manudina, en hugsanlegt og raunar ekki 
dliklegt ad hraun hafi komid upp nedansjavar sudvestur af eynni. 

16. juni. Flatarmal Surtseyjar melist 137 ha, bar af hraun 50 ha. 

9. juli. Hraunrennsli hefst ad nyju fra hraungignum. 

19. dgust. Pyrla (fra varnarlidinu) lendir i fyrsta skipti i Surtsey. 

25. dgust. Flatarmal Surtseyjar 182 ha, par af hraun 96 ha. 


160 NATTURUFRAZADINGURINN 


23. okt. Flatarmal 196 ha, par af hraun 110 ha. 
15. des. Flatarmal 213 ha, par af hraun 123 ha. 


1965 

18. jan. Farpegatlugvél, Prestwick Twin Pioneer (Loan), lendir i 
fyrsta sinn {i Surtsey. Flugstjori Bjorn Palsson. 

20. febr. Flugvél flugmalastjornarinnar lendir i Surtsey. 

23. febr. Flatarmal Surtseyjar 234 ha, par af hraun 137 ha. 

24. april. Flatarmal 236 ha, par af hraun 143 ha. 

29. april. Loan lendir i Surtsey i sidasta skipti. Lendingar henn- 
ar skiptu nokkrum tugum. 

17. mat. Eleitiearsl: heettir i Surtsey. 

22. mai. Vart verdur vid gufuuppstreymi ANA af Surtsey (ef til 
vill begar 11. mai). 

23. mat. Grabrunn flekkur sést 4 sjonum 600 m ANA af Surtsey. 

24. mat. Greinileg eldsumbrot 4 sama stad (sbr. 3. mynd). 

28. mai. Bryddir a eyju. 

29. mat. Eyjan horfin. 

3. junit. Fyrsta edri plantan, fjorukal (Cakile édentula), finnst i 
Surtsey. 

5. junit. Aftur bryddir a eyju. 

6. juni. Eyjan 10 m ha, 35 m i pvermal. 

8. junt. Eyjan 16 m ha, 170 m i pvermal. Pall Helgason stekkur 
snogevast i land a henni. 

12. juni. Eyjan aftur horfin. 

14. junit. Enn sést eyja. 

16. juni. Hed eyjar 37 m, lengd 190 m. Manna a milli gengur 
eyjan undir nafninu Syrtlingur. 

18. juni. Hed um 50 m. 

28. juni. Hed 46 m, lened 330 m. 

5. juli. Fjérir Vestmannaeyingar skreppa if land 4 eynni. 

2. dgust. Hed eyjar 44 m. Lengd 380 m. 

24. agust. Hed Surtseyjar 169 m, flatarmal 245 ha, bar af hraun 
152 ha, flatarmal Surtseyjarlons 36 ha. Pessar tolur hafa verid ner 
hinar s6mu, er Surtseyjargosinu lauk 17. mai. Hed Syrtlings 45 m, 
lengd 420 m. Flatarmal 8 ha. 

15. sept. Heo Syrtlings 67 m. Lengd um 650 m. 


NATTURUFREDINGURINN 161 


4. mynd. Gosid sudvestur af Surtsey 12. februar 1966. Lengd eyjarinnar um 
200 m. — The eruption SW of Surtsey February 12, 1966. Length of island 
about 200 m. 


Ljésm. S. Pérarinsson. 


17. sept. Hed rumlega 70 m. Lengd um 650 m. Flatarmal ndlegt 
15 ha. 

23. sept. Sudausturhluti gigkeilunnar horfinn ad miklu leyti. 

4. okt. Austurhluti gigkeilunnar aftur hladinn upp ad nokkru. 

17. okt. Sést sidast til Syrtlings. 

24. okt. Eftir viku storm og mikinn sjavargang er Syrtlingur horf- 
inn med 6llu, og eldar hans kulnadir. 

26. des. Vart verdur eldsumbrota um 900 m SV af Surtsey. 

28. des. Bryddir 4 eyju 4 nyju gosst6dvunum. 


1966 

2. jan. Smagos a tveimur st6dum a boda, sem marar i kafi. Um 
50 m milli giganna. 

3. jan. EKyjan um 100 m long og nokkurra metra ha, gos 4 2 sto0- 
um. Stefna gossprungunnar nokkru nordar en nordaustur. 


162 NATTURUFRADINGURINN 


5. jan. Eyjan aftur horfin. | 

15. jan. Orlar a eyju fyrri hluta dags. Sidari hluta dags sést um 
50 m langur, flatur ,,hvalbakur“, bar sem gys a 2 st6dum. 

25. jan. Eyjan talin 30—40 m ha. Talsvert gos. 

27. jan. Eyjan horfin. 

7. febr. Bryddir a eyju. 

12. febr. Eyjan aetlud um 200 m léng og 100 m breid, en hedin 
um 10 m (4. mynd). Gosid me®o allra kroftugasta moti og hafdi 
verlO vaxandi i prja daga. Hestu gyallstrokar um 250 m. 

15. febr. Hed eyjar meld 23 m, lengd 240 m. Fjarlegé til lands 
800 m. 

16. febr. Eyjan horfin. Mjég litid gos. 

28. febr. Eyja ner 500 m long. Gosid kroftugra en 12. febr. 


Fitt gos eda fleiri. 

Spyrja ma, hvort eldsumbrotin i Surtsey og kringum hana skuli 
teljast eitt gos eda fleiri. Slikt getur stundum veri6 alitamal. Pess- 
um eldsumbrotum svipar, sem fyrr getur, mjég til ,,Myvatnselda“ 
a arunum 1725—1729. Raunar byrjudu eldsumbrotin vid Myvatn 
med sprengigosi { Kréflu (Viti) adfaranott 17. mat 1724, en hinir 
eiginlegu eldar héfust { Leirhnuk 11. jantiar 1725. 19. april sama 
ar byrjadi gos i Bjarnarflagi. Gos héldu afram a Leirhnukssprung- 
unni, misjafnlega mikil, fram { septemberlok arid 1729 og ef til 
vill lengur. 18. april 1728 tdk ad gjésa i Hrossadal og gos hofst i 
Bjarnarflagi ad nyju, en bar eru eldst6dvarnar tver. Allar eru 
pessar eldst6dvar 4 s6mu sprungunni eda a. m. k. sama sprungukerf- 
inu og virdist mér réttast ad telja Myvatnseldana, ad Kroflugosinu 
undanteknu, eitt gos, alveg eins og t. d. Heklugosid 1766—1768. Og 
sama er ad segja um gosid i Surtsey og eldst6dvarnar par i kring. 
Hér er raunar ekki um eina sprungu a6 reda, heldur kerfi af sprung- 
um, sem virdast vera en echelon eins og pad kallast 4 visindamali, 
p. e. sprungukerfid sem slikt hefur eina heildarstefnu, i pessu til- 
felli stefnuna fra Surtluhryggnum til yngstu eldstodvanna, nalegt 
N65°A—S65°V, en hinar einst6ku sprungur eru sin 4 milli sam- 
hlida, en hafa adra stefnu, nalegt N35°A—S35°V, og mynda pvi 
horn vid hina stefnuna. Hefur betta sina s6gu ad segja um verkan 
peirra afla, sem verka a hi ,,unga Island‘, p. e. eldfjallabelti lands- 
ins. Ekki skal pé farid nanar ut i pa salma hér. en svo virdist, ad 


NATTURUFRADINGURINN 163 
litt ranns6kudu mali, sem eldri eldst6jvum 4 Vestmannaeyjasveo- 
inu, ofan og nedan sjavar, sé e. t. v. radad a svipadan hatt. En svo 
vid sntium okkur aftur ad Surtseyjargosinu, ba er, pratt fyrir par 
frédlegu breytingar bergfredilegar og efnafredilegar, sem smam 
saman hafa ordid 4 hinum féstu gosefnum ur gosinu og adrir kunna 
betur skil 4 en ég, vart um slikar breytingar ad reda, ad per rétt- 
leti tal um morg gos. Mjég liklegt ma telja, ad Syrtlingsgosid hafi 
farid { gang i bann mund, er hraungigurinn var a6 lokast, einfald- 
lega vegna bess ad sOmu bergkviku og adur hafdi utras um Surt, 
opnadist audveldari leiS um sprungu vid retur hans, og svipad hygg 
ég ad sé um pad gos, sem nu er i gangi sudvestan Surtseyjar. Fram- 
leidsla gosmalar og hrauns i pvi gosi er svo litil, ad vel geti pad 
hafa farid i gang ekki longu eftir ad Syrtlingur bagnadi seint i 
oktdéber, pott ekki veri pad buid ad hlada upp hrygeg, er nedi yfir- 
bor6i sjavar fyrr en bak jélum. Vilji menn ekki nota nafnid Surts- 
eyjargos um gosid i heild, metti tala um Eyjaelda og skilja bedi 
a pann veg ad eldar beir brunnu undan Vestmannaeyjum og pann 
ad peir myndudu hverja eyna af annarri. 


Hettir gossins. 

Margir hafa fylgzt med pvi af fréttum, myndum eva sjalfsyn, 
hversu fj6lbreytilegt Surtseyjargosid hefur verid i sinum hattum. 
Segja ma, a0 bad skiptist i tver andstedur. Annars vegar sprengi- 
gos, og pad erid kroftugt 4 stundum, sem hlé6d upp keilu ur gos- 
m6l, hins vegar demigert fledigos mjsg punnfljétandi hrauns, sem 
mynda06i hraunskjold af pvi tagi, sem Porvaldur ‘Thoroddsen af mis- 
skilningi nefndi dyngju. Millistig milli fledigossins og sprengigoss- 
ins ma telja bad hraunstrdékagos, sem var dagana 2.—7. februar 1964 
og 3. april sama ar. Sprengigosid var einnig med tvennu moti. 
Pegar sjor fladdi inn i gigana voru sprengingar med beim hetti, 
sem pekktur er af lysingum og myndum af 6drum nedansjavargos- 
um. Vi60 hverja af pessum ,,blautu sprengingum ruddist upp dokk 
Oskusula og ut ur henni skaut fj6lda af ddkkum oskutrj6num og 
var hraunkula (bomba) a enda hverrar trjonu. Pessar dékku trjon- 
ur urdu 4 faum sekundum erahvitar og lodnar, er yfirhitud vatns- 
eufan, drifkraftur peirra, pandist ut og kdlnadi nidur fyrir pétti- 
mark. Veru sprengingar alldjupt nidri i gigrérinu sentust hraun- 
kilurnar nestum beint i loft upp, en veru ber nerri yfirbordi, 


164 NATTURUFRADINGURINN 


5. mynd. ,,Hanastéls-sprenging i Surti yngra. Hed hennar er um 400 m. — 
A typical “cocks tail” explosion (wet explosion) in Surtur Junior. Height, about 
400 m. 


Ljosm, Sverrir Einarsson, 19. febriiar 1964. 


sentust per i bjuglinum ut yfir gigbarmana og mokkurinn liktist 
pa voldugu hanastéli (5. mynd). Lengst sentust bombur, svo séd 
veri, um 1.3 km fra gignum. Pessar sprengingar voru hljédlausar 
ad heita ma. En oft kom pad fyrir, ad rif hlodst fyrir skardid i 
oigvegeinn og varnadi sjonum adgdneu ad bergkvikunni. I stad 
einstakra, adskilinna sprenginga var pa minutum saman og stund- 
um klukkustundum saman oslitid en dalitid rykkiétt uppstreymi 
gufu og gosmalar, ekki ésvipad og i gufugosunum i Geysi, er hann 
var buinn a6 peyta ur sér vatninu, en miklu kréftugra og hradara 
(Pl. I). 5. februar 1964 meldist hradinn i stréknum 130 m/sek. 
um 250 m ofan vid sjavarmal, en gigurinn var ba nidur vid sjavar- 
mal. Fyrir kom a6 gosmalarstrékar nadu allt aS 2 km hed. Pessum 


NATTURUFRADINGURINN 165 


sigoshrinum fylgdu allmiklir skrudningar, 6skufall var bessu sam- 
fara og jOkst gosmalarmagni0, er a leid hrinurnar, og bar pa minna 
a gufunni. Fyledu ba oft miklar eldingar. 

Sigoshrinurnar endudu allajafna skyndilega, og vard pba algyjort 
hlé 4 gosinu, venjulega varadi bad faar minutur, en stundum marga 
klukkutima (sbr. gosannalinn). Er gos byrjadi ad nyju var bad oft- 
ast slitrott sprengigos og gigurinn pba ordinn fullur af sj6 upp ad 
sjavarmali. Hafdi ba sjorinn rofid rauf i rif pad, sem hladizt hafoi 
fyrir gigskardi0, eda rifid rofnad vegna hruns nidur i gigpipuna, 
sem oft hafdi vikkad vegna uppstreymisins medan pad var sem 
kroftugast. Medan a uppstreyminu st6d var pipan burr langt nidur 
og lodréttum veggjum hennar pa hett vid hruni, begar er prysting- 
ur tok ad minnka. 

Pessi sigos voru smekkud utgdfa af gosi pvi 1 Vesuviusi 6. april 
1906, sem klassiskt er ordid i lysingu hins frega eldfjallafredings 
Prank A. Perret. 

Sumari6 1965 gafst oft takiferi til bess ad fylgjast med hattum 
Syrtlings fra Surtsey, en Syrtlingsgosid var smekkud utgafa af gos- 
inu i Surti eldra. Linuritid a 6. mynd er byggt 4 melingum min- 
um ad kvoldi 24. agust 1965, og er demi um hegdun Syrtlings. 
Teki hafdi ég ei utan sjonauka og stoppur, og flokkunin i litlar, 
storar og medal sprengingar er vitanlega ekki mj6g nakvem, en 
allt um pad hygg ég, ad linuritid gefi nokkud rétta mynd. Hed 
Syrtlings var um 50 m pbann dag og i sigoshrinum nadi dokkur gos- 
malarstrokurinn venjulega sex til attfaldri hed hans — gufan steig 
vitanlega miklu herra — og i hestu sprengingum nadu hraunkulur 
svipadri hed, en i beim litlu sentust per adeins skammt upp fyrir 
gigbarmana. Vedur var fremur stillt bennan dag og sjo braut ekki 
miki6 vid eyna, en rifid, sem i sigoshrinunum hlodst upp i skard10, 
sem var 4 gigvegenum sunnanverdum, nadi 5—6 m hed undir lok 
hrinanna, en virtist hrynja nidur i giginn, er beim lauk. 

Svo sem fyrr getur urdu ekki miklar breytingar 4 bergkviku Eyja- 
elda medan a gosinu stdd og ber breytingar, sem urdu, voru frem- 
ur i ba att ad minnka sprengimatt hennar en auka hann. Breyting- 
arnar a hattum gossins voru pvi ner einvordungu hadar pvi, hvern 
adgang sjorinn hafdi ad bergkvikunni, en pad var had vedri og 
vindi og sterd peirrar gosmalarkeilu, sem upp hlodst. Vissulega 
voru pad mjog lik gos, sprengigosid, sem var i Surtsey fyrstu man- 


166 NATTURUFRADINGURINN 


udina, og fladigosid, sem hofst par 4. april. En bergkvikan var hin 
sama bann dag og hafdi verid undanfarid, hiti hennar ventanlega 
hinn sami og magn bad, sem upp a yfirbord barst 4 timaeiningu, 
var einnig mj6g svipad. Pad eina, sem breytzt hafdi, var ad sjor 
haf6i verid pad stilltur nokkra daga, ad hladizt hafoi breidari vege- 
ur upp i gigskardid en adur, svo ad hraun nadi ad fylla giginn og 
pétta barma hans ad innan og sidan ad utan, er yfir fleddi, og par 
me6 var sjonum varnad adgongu. Hefdu vedur verid valynd framan 
af april og sjdgangur mikill, hef6i sprengigosid vafalitid haldid 
dfram enn um sinn. Synir betta, hve miklu ytri adstedur geta vald- 
id um hegdun eldgosa. 

bad er og athyglisvert, ad Surtseyjargosid hofst sem sprungugos, 
en breyttist 1 dyngjugos um kringlétt gosop. Ma liklegt telja, ad 
flest ef ekki 6ll basaltgos byrji sem sprungugos og ad dyngjur okkar 
og eldborgir hafi att fyrstu uppt6k sin i sprungum, sem breytzt 
hafi i kringlott gosop. 


Voxtur Surtseyjar og Surtseyjarhrauns. 

Mynd 7 er gerd af Landmzlingum Islands eftir flugmyndum og 
synir utlinur Surtseyjar 4 mismunandi timum fra pvi er fyrstu flug- 
myndirnar i landmelingaskyni voru teknar af eynni 17. februar 
1964. Flatarmelingar byggdar a pbessari mynd og 8. mynd mega 
teljast nesta G6ruggar. Eru per flatarmelingar af eyjunni i heild 
gerdar hja Landmelingum, en ég hef mzlt flatarmal hrauns. Pessar 
tolur eru teknar upp i Toflu I. T6lurnar innan sviga hef ég byggt 
a peirri stadreynd, ad ekkert hraun rann ofansjavar fra aprillokum 
til 9. juli 1964 og hraunrennsli hetti i Surtsey 17. mai 1965. Hvad 
snertir flatarmelingar fyrir 17. februar 1964, ba eru ber byggdar 
a sextantmelingum a lengd og breidd eyjarinnar, gerdum a var6- 
skipunum, og vitneskju minni um l6gun eyjarinnar, byggoéri 4 tidri 
ljosmyndatoku. Pessar flatarmalst6lur eru vitanlega fjarri pvi a6 
vera eins nakvemar og hinar, en munu po ekki mjég fjarri lagi. 


6. mynd. Demigert sprengigos i Syrtlingi kv6ldid 24. agust 1965.-1. litlar, 2. 
midlungs, 3. stédrar sprengingar, 4. nastum sigos, 5. sigos, 6. engar athuganir 
gerdar. — Typical explosive (phreatic) activity in Syrtlingur August 24, 1965. 
1. Small, 2. Medium size, 3. Big explosions, 4. Nearly continuous uprush, 5. 
Continuous uprush, 6. No observations. 


Syrtlingur 24/vill 65 


| ae Hl | 


2050 2055 


2300 23095 23'0 


168 NATTURUFRADINGURINN 


= —_—_.~ 


eee pert 
ee 


SON 


: 
De 
~ or 

oy 


=) ‘ s / , 
Y8 phrag BUN Read es * 
A.) | \\ | Surtur ID / Pt ce Yi d 
care \t i (aaa ee 
\, \ “ \ n (ee saa Surtur I y; Po se 
: . N | | ] EE SERIES oS if 
: et Ny ] | TES, 2G ie 
i : { / oo Za ye 
f 4 | 
TH Pe eee a 
seat ne Nn I7. febr. 1964 Ee ry | 
js ‘ ENE ex y ; 
/! ) a Ss wh ; 
hea Sey Gf 
% SLR os 
On ) 16>; \ 


. 
- Nee oe’ ; ~~ 
e . ne 


“55 4gis 06% | er 


23. 0k!. 1964 


eee oe . 
Pd Seeecereee eee” ee, . ge? 


15. des. 1964. 


Rast ayy t+ 


~,, 23-tebr 1965 


ce 
mt 1p — 1 


24. april 1965 


SURTSEY 


24.4gust 1965 


7. mynd. Utlinur Surtseyjar 4 ymsum timum samkvemt kortum Landmelinga 
islands, bygedum a flugmyndum, — The outlines of Surtsey at different times 
according to aerial photographic mapping by the Icelandic Survey Department. 


NATTURUFRADINGURINN 


TAFLA I (Table 1) 


169 


Flatarmalsbreytingar Surtseyjar og Surtseyjarhrauns { hektorum. 


Area increase of Surtsey and its lava in hectares. 


9635, °15 


16. 
20. 


64:51 


. nov. 
nov. 
nov. 
nces. 
. des. 
. Jan. 
. febr. 


. april 

. april 

. april 
. juni 
. juli 

20, 

ae 

F 

beOh 23: 

aa 

17. 

(ee 


agust 
okt. 
des. 
febr. 
april 
mai 
agust 


Kyjan6ll Aukning Aukning 
Total area Increase Increase 
ha ha ha/day 
SG 
8 Seine OCUU 
ti WiacuuG er oul 
pea : 
97 Bos tie) 
He 60” 2S tea oloG 
tf 90° DOMIEAUEO 5D 
"109 mite Zube 55-34 0.70 
ais) (13) (0:30) 
133 18 2.50 
(137) 4 0.20 
137 0 0.00 
(137) 0 0.00 
189 45 0.95 
196 14 0.25 
913 iby 0.30 
al 0.30 
234 
apie iilteeS tN 
cea! ; 0.00 
245 j 


Hraun Aukning Aukning 
Increase Increase 


Lava 
ha 


ha 


ha/day 


6.05 
0.40 
0.00 
0.00 
O05 
0.25 
0.25 
0.20 
0.15 
0.30 
0.00 


Ut fra pessum télum hef ég reiknad flatarmalsaukningu eyjar og 
hrauns i hekturum per dag og birt i Toflu I. Svo demi sé tekid 
ma af peirri toflu sja, ad framan af vetri 1964/65 eykst flatarmal 
hraunsins um 2500 fermetra a dag eda ner tvo fermetra minutu 
hverja. Mun lata nerri, a6 rummalsaukningin hafi ba verid um 
5 m/sek. Heildarrummal hraunsins verdur ekki melt med neinni 
nakvemni fyrr en gerdar hafa verid nakvemari dyptarmelingar af 
svedinu kringum eyna, en aetla ma lauslega, ad bad sé 250—300 
milljonir rummetra og samsvarar bad pvi, ad rummalsaukningin 
hafi verid ad medaltali 7-8 m*/sek. pa 1314 manud, sem hraun 


Yann. 


170 NATTURUFRADINGURINN 


1. 
© 
a 
Lol 
la] 
= 
-_ 
id 


222 


SS 
D 


= 


NATTURUFRADINGURINN 171 


25 | 
km2 | m 
2.0 +200 
A Heed (Hei ht)". oa (Neeatdeitainad nasdsasaenweagae sises 
a urtsey 
| } : | 
q ered 20 


1.0 +00; 
7 
05 : | 
In 
Aj 
il 3 
if 
il 
0.0 n pert im mi! j j fo) f 'm m 
1965 


- ars LAC Be ORe 
1963 


a EO 
1964 
9. mynd. Linurit, er synir stekkun Surtseyjar og Surtseyjarhrauns og hekkun 
eyjarinnar. — Diagram showing the area increase of Surtsey and its lava field 
and the increasing height of the island. 


Linuritin 4 9. mynd eru byggd 4 melingum a Surtsey, gerdum 
med sextanti af vardskipsm6nnum, svo og melingum Landmelinga 
Islands (sbr. gosannalinn). Sextantsmelingarnar eru ekki mjég na- 
kvemar. Lekkunin a eynni i februar 1964 stafar af pvi, ad eftir ad 
gos hetti i Surti eldra lekkadi sa gigveggur hans, sem dadur var 
hestur, a40ur en vesturbarmur Surts yngra nadi upp i somu ho. 

Vidvikjandi toflunni skal bess getid, ad hin hrada flatarmalsaukn- 
ing hraunsins fyrst eftir ad rennsli hofst i april 1964 stafar m. a. 
af pvi, ad ba rann hraun yfir strandflot eyjarinnar og grunnsevid 
nest honum. Sama er raunar ad segja um rennslid i april og mai 
1965. ba rann hraun m. a. yfir sandsléttuna austan a eynni (sbr. 8. 
mynd) og yfir flot framan undir hraunhomrum sunnan-sudvestan 
a eynni. 


8. mynd. Surtsey og Syrtlingur 24. agust 1965. Hraunid er skyggt II: Surtur 
eldri. — Surtsey and Syrtlingur August 24, 1965. Shaded: Lava covered area II: 
Surtur Senior. Landmelingar Islands — The Icelandic Survey Department. 


12 NATTURUFRADINGURINN 


Su smavegis stekkun a4 eynni, sem taflan og linuritid syna eftir 
a0 hraunrennsli hetti 1 mai 1965, stafar af pvi, ad strandfloturinn 
nedan undir hraunhoOmrunum vestan til 4 eynni breikkadi mjog 
um vorid og sumarid. Sa flétur var po ad verulegu leyti i kafi a 


£1601, a. m. k. pegar storstreymt var. 


Surlseyjarhraunio. 

Um Surtseyjarhraunio er bad ad segja, a0 pad hraun, sem rann 
i aprilmanudi 1964, var ad nokkru leyti apalhraun, ogreitt yfirfero- 
ar. Hins vegar var pad hraun, sem rann fra og med 9. juli 1964, 
ad mestu helluhraun, sums stadar mjog fagurlega reipott. Sérstak- 
lega fallegt var bad helluhraun, er rann ut med ho6mrum sudvestan 
a eynni i aprillok og i byrjun mai 1965 (Pl. IVa). Er bad var 
nystorkid var pad hrafnsvart og stirndi 4 smapradottan glerjunginn 
a yfirbordi pess. Hef ég hvergi sé6 svo fallegt helluhraun nema vid 
Kilauea Iki og 4 Mauna Loa a Hawaii. 


Hraun og haf. 

Pott margt beri undarlegt fyrir augu i Surtseyjarferdum, var bo 
fatt eins heillandi og hin linnulausa baratta elds og egis, einkum 
eftir aS hraun tok ad renna. Marga é6gleymanlega stundina dvaldi 
ég pa a sudurstrénd Surtseyjar, horfandi hugfanginn a pennan 
hildarleik. Islenzkum jardfredingum lék ad vonum nokkur forvitni 
a, hvernig hraunid rennandi myndi bregdast vid snertingu vid sj0- 
inn, sér i lagi, hvort betta yrdi tilefni bdlstrabergsmyndunar, en 
hérlendis er bolstrabergsmyndun eitt af helztu einkennum mobergs- 
myndunarinnar og verdur vid gos undir jOkli, p. e. undir vatni. 

Pegar ég leit hraunrennslid i Surtsey i fyrsta skipti, um tveim 
stundum eftir ad pad hofst, var greinilegt, ad sakir hradari kélnun- 
ar hraunsins i snertingu vid vatn en loft, h6f6u hraunlenurnar til- 
hneigingu til a6 sveigja til hlidar, er nidur ad sjavarbordi kom, svo 
ad stefna pbeirra-vard jafnvel hornrétt vid ba, er ber adur hofdu. 
Pess vegna myndadi hraunid mjéan kraga med strondinni adur en 
pad for ad teygjast verulega ut i sj6. 

Vidvikjandi bélstrabergsmyndun er bad ad segja, ad greinilega 
matti sja tilhneigingu til hennar nedan vid flédmal (Pl. IVb), 
pegar gengid var med hraunjadrinum i fj6ru. Sja matti og stund- 
um, pegar hraunio teygdi mjoar totur nidur ad sjavarmalinu, par 


NATTURUFRADINGURINN 173 


sem bylgjur skullu yfir per, ad totur pessar bélgnudu vit i endann 
og sidan brotnudu pessir endar af { dldurétinu. Liklegt ma telja, 
ad reglulegt bolstraberg sé parna ad finna nedan fjorumals, en 
hversu djupt er 4 pvi, er ennpa okannad6. 

Forvitnilegt var ad sja, hversu mikid af hrauninu molnadi nidur 
i snertingu v10 sjoinn. Oft matti sja gervigos, er briméldur skullu 
a gl6andi hraunjadrinum og stddu pa gosmalarstrokar stundum hatt 
upp ur brimgardinum. Pegar 6ldur skullu a glé6andi helluhrauns- 
totum, sem teygdu sig nidur i fj6runa, snarkdlnadi yfirbord peirra 
og myndadist ba punnt storklag, sem jafnhardan kvarnadist i svart- 
gljaandi glerkennda mylsnu, sem skoladist af, svo ad aldan sortn- 
adi, en sidan var hrauni6d gléandi ad nyju, er aldan féll fra, en af 
pessari siendurteknu kv6érnun yfirbordslags hraunsins myndadist 
svartur, glerkenndur egrdéfsandur. Med hlidsjén af ordinu gervigig- 
ur og gervigos, metti nefna bennan sand gervigosm6l (pseudo- 
tephra), en eldfjallafredingurinn kunni, Alfred Rittmann, nefnir 
Slikan sand hyaloclastite, en hann er vidast samfara bdlstrabergs- 
myndun. 

Kvornunin gat verid svo hr6d, ad mjog hegskreidar hrauntotur 
kemust ekki gegnum brimgardinn, kvOrnunin hef6i vid adstreym- 
inu. En veri um hradstreymar hraunelfur ad reda, eins og t. d. 
upp ur midjum april 1964, héldu ber vidst6dulaust afram undir 
sjavarmal og runnu afram nidur eftir hallandi sjavarbotninum. 

bad var ekki adeins yfirbord rennandi hraunsins, sem kvarnadist 
i brimgardinum. Brimid moladi oft hrauntoturnar i sterri og minni 
stykki og utsogid dré med sér gloandi hraunflykki, stundum erid 
stor, sem sja matti rjuika ur i fj6rusandinum marga metra framan 
vid hraunjadarinn. Sakir hinnar 6ru kv6rnunar og molunar mynd- 
adist stodugt kragi af sv6rtum sandi framan vid hraunjadarinn, svo 
ad ganga matti purrum fétum a fjoru, bar sem hraun var a6 skrida 
fram, nema bad veri pvi hradstreymara. Pess vegna skreid hraunid 
st6dugt fram yfir gjallsand, sem pad sjalft hafdi myndad. AXtla ma, 
ad i beim hluta af nedansjavarst6pli Surtseyjar, sem myndazt hefur 
sidan hraungosid hofst, skiptist 4 log af gervigosm6l og hrauni, sem 
sumpart hefur runnio eftir sjavarbotni nidur hallann ut fra strond- 
inni, sumpart runnid i lokudéum rasum og pa ymist myndad inn- 
skot nedansjavar eda komid upp 4 sjavarbotni mislangt fra strénd- 
inni, hafandi runnid pangad i lokudum rasum, svo sem kann ad 


174 NATTURUFRADINGURINN 


hafa sked i ,,goshléinu“ i mai—juni 1964. Liklegt er, ad talsvert af 
bessu hrauni hafi myndad bdlstraberg og kubbaberg. Veri eskilegt 
ad bora nidur f gegnum st6pulinn undir hraunjadrinum og kanna 
gerd hans. 

Pegar hraun tok ad flaeda ur Surti i aprilbyrjun 1964, vard jaré- 
fredingum bratt ljdst, aS hér var ad myndast fjall, sem mjég svipadi 
til islenzkra eldfjalla af gerdinni Herdubreid eda H16dufell, peirrar 
gerdar, er Gudmundur Kjartansson nefnir stapa. Pdtti beim ad 
vonum sem SurtseyjargosiS renndi stoSUum undir pa skodun um 
myndun stapanna, sem peir munu flestir sammala Gudémundi um 
i meginatridum, sem sé ba skodun, ad modbergsstdplar stapanna hafi 


Pl. I. Sigos i sudvestasta gig Surtseyjar ad kvdldi hins 23. névember 1963. 
Hed gigveggjar til hegri er 100 m. — A violent “continuous uprush” activity 
in the SW-most crater of Surtsey of Nov. 23, 1963. The crater wall to the right 
is 100 m high. 

Ljosm. S. Pérarinsson. 


Pl. ILa,b, Ila. brju stig i strandmyndun a hraunstrénd Surtseyjar. Pl. Ila: 
Hraun rennur ut i sj6. Pl. I1b: Brimklif hefur myndazt. Pl. II1a: Malar- 
kambur hefur myndazt framan vid brimklifid. Pl. I1b og Ia eru teknar 
nestum a sama stad, sudvestan a eynni. A peirri fyrri er brimklifié um 12 m 
hatt, 4 peirri sidari um 14 m. Rekan er 105 cm 4 hed. Pl. Ila er tekin nokkru 
austar en hinar. — Three stages in the development of the lava shore on south- 
ern Surtsey. Pl. IIa: Lavaflow entering the sea. Pl. IIb: An abrasion cliff has 
been formed, Pl. Illa: A bank of gravel and boulders has been formed in 
front of the cliff. Length of spade used as scale on Pl. III ais 105 cm. Height 
of cliff ab, 14 m, Pl. IIb and IL a are taken at the same place, Pl. II a some- 
what further east. 

Ljésm. S. Pérarinsson, 6. febr., 20. febr. og 17. agust 1965 


Pl. Hib. Landslag 4 Surtsey nordanverdri. — Landscape on the north side 
of Surtsey. 
Ljésm. S. Pdérarinsson, 13. marz 1965. 


Pl. IVa. Helluhraun { Surtsey. — Pahoe-hoe lava in Surtsey. 
Ljésm. S. Pérarinsson, 9. mai 1965. 


Pl. IVb. Tilhneiging til bélstrabergsmyndunar nedan fl6Smals vid sudaustur- 
strénd Surtseyjar. — A tendency to formation of pillow lava beneath the high 
water level on the SE shore of Surtsey. Length of rule 1 m. 

Ljésm. S. Pérarinsson, 16. april 1964. 


Textar vid myndasidur eru 4 bls. 174. — For text to the plates see p. 174. 


Big 


Pi UI 


NATTURUFRADINGURINN 175 


hladizt upp undir j6klum kvarteru j6kulskeidanna og pa fyrst feng- 
16 hraunpekju, er beir voru ordnir bad hair, ad heir naédu upp ur 
isnum, svo ad vatn komst ekki lengur ad eldrds peirra. 

Surtseyjargosid er raunar ekki fyrsta nedansjavargosid, sem mynd- 
ar eins konar stapa. Svipad gerdist { Capelinhos gosinu undan eynni 
Faial i Azoreyjaklasanum 1957/58. Pessa nedansjavargoss vard fyrst 
vart 27. sept. 1957, aS undangengnum 11 daga jardhreringum, og 
nestu manudi var gosid svo snarlikt Surtseyjargosinu, ad vart er 
hegt ad pekkja sundur myndir fra pessum gosum. Parna myndadist 
eyja, Ilha Nova (Nyey), sem hvarf { oktéberlok, en Gnnur mynd- 
adist fljott og tengdist su ad lokum eynni Faial, en goskeilan, sem 
smam saman hlddst upp, hlaut nafnid Capelinhos eftir dréngum, 
sem parna voru fyrir landi. Vart vard hraunstroka (lava fountains) 
nokkrum sinnum { desember 1957, en 2. mai 1958, begar eyjan var 
ordin rumir 214 ferkm. ad flatarmali og svipadrar hedar og Surtsey, 
héfst hraunrennsli og hélt 4fram med nokkrum hléum til gosloka, 
25. okt. 1958. Hraunid var olivinbasalt. S4 var einkum munur 4 
hraunrennsli barna og i Surtsey, ad i Capelinhos for hraunid undir 
gigvegginn sjavarmegin 4 nokkrum stddum, i stad bess ad renna ut 
um skar6d i gigvegg, og myndadi bad mjdan, slitréttan hraunkraga 
a eyna, en innan i beim vida gjallgig, sem myndadist {i sprengigos- 
inu, hlé6dst upp kleprakeila. Hér var pvi ekki um ad reda dyngju- 
gig eins og bann, er sja ma i Surtsey, en hraunkraginn mun hvila 
A gosmalarst6pli svipudum og par. 

Athyglisvert er, ad SurtseyjargosiS byrjadi sem sprungugos, en 
endaoi i Surtsey sjalfri sem gos ur kringléttu gosopi. Svo mun ad 
likindum hafa verid um okkar eldborgir og dyngjur. 

Her skal ekki farid ut i nanari samanburd a4 Surtsey og isaldar- 
stopunum islenzku, pvi efni mun Gudémundur Kjartansson gera 
betri skil, par ed hann er frddastur Islendinga um pa ger® fijalla. 
Lesendum bessarar greinar til gldggvunar birti ég pd skematiskar 
myndir af uppbygeingu Surtseyjar fram til sidsumars 1964 (10. 
mynd), teknar, med nokkrum lagferingum, ur Surtseyjarbék minni, 
sem skrifud var sidsumars 1964, en ba voru enn ekki fyrir hendi 
sjokort byggd 4 beim dyptarmelingum, sem Sjémzlingar Islands 
framkvemdu i agust pad sumar. Einnig var su skekkja i hrein- 
teikningu pessara snida i nokkrum hluta upplags bokarinnar, ad 
hraunid var synt eins ofan- og nedansjavar, hvad aldrei var min 


176 NATTURUFRADINGURINN 


, 


meining. Enn ber b6é aod lita a teikningar bessar sem skematiskar 
bradabirgdateikningar. 


Motun Surtseyjar. 

Eitt af skemmtilegum rannséknarefnum i sambandi vid Surtseyj- 
argosi6 er a6 fylgjast med pvi, hvernig hin ytri (exogen) 6fl: straum- 
ar, Oldugangur (brim), vindar og rennandi vatn, modta bessa ungu 
ey. Pad, sem fljétt vakti athygli, begar eyja t6k aS myndazt, var pad, 
hversu fljétvirk pessi eySandi ofl voru. Fg minnist pess sérstaklega, 
hversu mér hnykkti vid, er ég flaug yfir Surtsey 27. oktéber 1963. 
Daginn adur hafdi ég verid 4 vardskipi vid eyna og fylgzt med pvi, 
hversu ort hun hlddst upp. Petta var pa ordid erid land, ad mér 
fannst, og spadi ég eynni langlifi i vidtali, sem Utvarpid hafdi vid 
mig. Um kvoldid hélt ég til Reykjavikur, og var pa ad verda rok- 
hvasst og sjOgangur mikill. Og er ég flaug parna yfir upp ur hadeg- 
inu daginn eftir, sa ég, ad brimid hafdi skorid sig inn i eyna allt i 
kring og myndad um 100 m breidan brimfl6t. Mér vard pa lost, 
ad ekki yroi eynni tryget langlifi, fyrr en hraun nzdi ad renna. En 
pétt hraunid sunnan a4 eynni sé miklu péttara fyrir en fjallshlid- 
arnar ad nordvestan og nordan, er hafid einnig otrulega fljott ad 
vinna 4 pvi. Madur gat komid par ad, sem hraun rann i sj6 og 
yfirbord bess var mj6g aflidandi upp fra sjavarmali (Pl. Ila), og 
komi6 bar aftur nokkrum vikum sidar og h6fOu ba myndazt barna 
pverbrétt margra mannheda brimklif og framan vid pau matti ganga 
purrum fétum 4 fj6ru, bar sem mol og hnullungar voru ordin svo 
brimsorfin, ad furdu setti (sbr. Pl. 1b og IIa). Nu er brimio6 
buid ad sverfa djupar skorur og hella inn i hraunhamrana a sudur- 
strond Surtseyjar, sem er nu Oll pverhnipt. Yfirleitt eru hin ey6- 
andi ofl i Surtsey svo hradvirk, aS madur stendur agndofa i ner 
hvert skipti, er madur kemur i eyna, og etti islenzkum jardfredingi 
pé ekki ad bléskra margt i beim efnum, svo hradvirk sem bedi hin 
eydandi og uppbygejandi Of! yfirleitt eru i pessu landi. En po kastar 


10. mynd. Snid, nokkud skematiserud, er syna préun Surtseyjar fram til 25. 
agust, 1964. I. 15. néy. 1963; II. 5. fébr. 1964; LIT) marzlok, 1964; 1V..fapm 
1964; V. 25. agust 1964. — Sections, somewhat schematized, illustrating the 
development of Surtsey. I. Nov. 15, 1963; II, Febr. 5, 1964; III. End of March, 
1964) IV MA brill 1964; 'V. Aug. 25; 1964. 


mylsna 


S.B, 1966 


r 


Hraun, bolstraberg 
Lava, pillowlava,pseudotephra 


Hraun 
Lava 


cece 
Ce 


hrounmol 
, fragmented lava 


bolstraberg, 
pillowlava 


? 
? 


raun 


Lava 
Tuff and other sediments 


Tuff og annad set 


Ly 


178 NATTURUFRADINGURINN 


11. mynd. Brimborid hnullungalag 4 Surtseyjarhrauni, pakid ad nokkru af 
yngra hrauni. — A layer of boulders tossed up by the breakers, is resting on 
Surtsey lava and partly covered by a younger lava tongue. 

Ljosm. S. Pérarinsson, 20. febr. 1965. 


tolftunum, begar ut i Surtsey kemur, og ma par lera, hversu 6var- 
legt er ad treysta mjOg a sitt jardfredilega timaskyn. Eitt sinn i 
fyrra vetur velti stérbrim hnullungum allstorum, og sumum tolu- 
vert lab6rdum, drjigan spol inn og upp a nylega runnid hellu- 
hraun sudaustan til a Surtsey. Myndudu pessir hnullungar sam- 
hangandi lag 4 nokkru sve6i. Yfir petta lag rann svo skOmmu sidar 
elédandi hraun (11. mynd). Hver sa, sem sidar meir sei parna i 
hamravege tv6 helluhraunsl6g adskilin af hnullungalagi, nokkud 
sorfnu, myndi draga pa alyktun, ad parna veri um tv6 hraun ad 
reda, runnin med maregra aratuga og liklega heldur med margra 
alda millibili, en barna er raunverulega ad reda um eitt og sama 
hraun og aldursmunur laganna adeins faar vikur. 

Tilfeersla gjalls og sands med strond Surtseyjar er afarmikil og 


NATTURUFRADINGURINN 179 


pvi eru utlinur eyjarinnar st6dugum breytingum hadar, svo sem sja 
ma af 7. mynd, sem teiknud er eftir lj6smyndum Landmelinga Is- 
lands af Surtsey 4 ymsum timum. Vindrof er einnig mikid i eynni 
a stundum, svo a6 vart er verandi par fyrir sandfoki. Vatnsrof er 
toluvert i rigningum og skriduf6ll tid, einkum po par, sem brim 
sker sig inn i gjallhamrana. Pad er pegar ordid zrid fjélbreytilegt 
og tilkomumikid landslagid 4 pessari ungu ey (PI. IIIb), sem er 
og verdur sannkallad éskaland landmotunarfredinga. 


SUMMARY 
Some Facts about the Surtsey Eruption 
by S. Thorarinsson 
Department og Geology and Geography, Museum af Natural History, Reykjavik. 


The history of the Surtsey eruption is briefly outlined. It can be divided 
in four main phases. 

1. Explosive (phreatic) activity which started visibly Nov. 14, 1963, from a 
300—400 m long fissure running N35°E—S35°W, situated 3 naut. miles 
WSW of Geirfuglasker, the southernmost of the Westman Islands (Vest- 
mannaeyjar). It may be regarded as likely that the eruption broke through 
the sea floor at about 130 m depth about a week before it became visible. 
The island Surtsey was born Nov. 15. On January 31, 1964, the eruption 
ceased in the vent (Surtur Senior) active until then, but broke out the 
following day in a fissure (Surtur Junior) on the NW side of Surtsey. ‘The 
explosive phase ended April 4, 1964. 

2. Purely effusive Hawaiian type activity in Surtsey from April 4, 1964, to 
May 17, 1965. This activity built up a lava shield of the Hawaiian-Ice- 
landic type. 

3. Explosive activity 0.6 km ENE of Surtsey (Figs. 1 and 3), starting visibly 
May 22, 1965, and ending about Oct. 20, 1965. This activity built up the 
island Syrtlingur which reached a max. height of about 70 m and a max. 
area of about 0.15 km?. This island was completely washed away by the 
breakers during a stormy week Oct. 17 to 24, 1965. 

4. Explosive activity 0.9 km SW of Surtsey (Fig. 4) starting visibly Des. 26, 
1965, and still going on in early March 1966. A small island had by then 
been repeatedly built up and destroyed. 

Between Dec. 28, 1963, and Jan. 6, 1964, submarine activity was visible 2.5 
km ENE of Surtsey (The Surtla activity, cf. Fig. 1). A submarine ridge was 
built up to more than 100 m height but did not reach the surface. The distance 
between this ridge and the active vents SW of Surtsey is about 5 km, direction 
N65°E—S65°W. 

Although eruption has broken out in at least five separate fissures the pre- 
sent writer is inclined to regard the entire activity in the Surtsey area since its 


180 NATTURUFRADINGURINN 


beginning in Nov. 1963 as a single eruption, comparable to the “Myvatn Fires” 
1725—1729, during which lava broke out from at least four separate fissures. 
The fissures that have opened up in the Surtsey area seem to be arranged en 
echelon and so are possibly also older eruption fissures in the Westman Islands 
area. This may throw some light on the tectonic forces acting on the rift zone 
of Iceland as such fissures are thought to be the result of torsion. 

The main types of the Surtsey activity were the (phreatic) explosive and the 
purely effusive one. An intermediate stage was characterized by lava fountains. 
The explosive activity was also of two types. When the sea flooded the vent 
or seaped rapidly through the tephra walls the activity was that of intermittent 
“wet” explosions or “‘cocks tail” explosions (Fig. 5), typical for submarine erup- 
tions, but when the access of the sea was partially or nearly wholly blocked 
by a tephra reef or wall the activity was a continuous uprush of lava and 
tephra (PI. I). Fig. 6 shows a typical alternation of these types of explosive 
activity. On the whole the Surtsey eruption is a striking example of how 
greatly external conditions may influence the behavior of a volcano. So was 
e.g. the change, from explosive to effusive activity on April 4, 1964, entirely 
due to the fact that the access of the sea to the vent had become blocked by 
a tephra wall built up during some days of calm weather and sea. The com- 
position and physical properties of the magma were practically the same imme- 
diately before and after this change in the activity. It is also noticeable that 
the eruption in Surtsey proper started as a fissure eruption and ended as an 
eruption from a circular vent. This may be the case with the initial stage of 
all shieldvolcanoes. Fig. 7, based on aerial photos, shows the area changes of 
the Surtsey from time to time. The results of the area measurements are shown 
in ‘Table I and Fig. 9. Fig. 8 shows Surtsey and its lava field Aug. 24, 1965, 
but the island was practically the same when the eruption finished there May 
17. Its area was then 2.45 km?, whereof lava covered 1.53 km?. The highest 
point of the island was then 169 m (173 in 1964). ‘The position of that point 
is 63°18’22”N and 20°36/56”W. The total volume of lava, including pseudo- 
tephra (hyaloclastite) and pillow lava is, roughly estimated, 250 4 300 mill. m3. 
This corresponds to an average volume increase of 7 4 8 m3/sec. during the 
1314 month of effusive activity. The total volume of lava and tephra now 
probably exceeds 0.8 km®. Much of the supramarine lava is of the helluhraun 
(pahoe-hoe) type (Pl. IVa). Beneath highwater level one could observe a ten- 
dency to the formation of pillow lava (Pl. IVb). Yet no typical pillow lava was 
observed, but it may be expected to occur at some depth. 

Of a special interest was to watch the glowing lava when it came in contact 
with the sea. The crumbling effect of the water on the surface of the lava 
tongues was very great indeed and the formation of pseudotephra or hyalo- 
clastites, mainly coarsegrained glassy sand, was so rapid that a collar of sand 
was piled up in front of the advancing lava flow on which collar one could 
walk at low tide without getting wet. 

Fig. 10 shows some stages in the development of Surtsey, resulting in a lava 
shield of the Hawaiian-Icelandic type resting on a socle consisting of tephra, 


NATTURUFREDINGURINN i81 


hyaloclastites, pillow lava and lava. As regards structure and build up Surtsey 
is thus a striking parallell to the Icelandic tablemountains or the tuyas of 
British Columbia, the socles of which also were built up under water (melt- 
water) within the Pleistocene ice sheets according to the view of G. Kjartansson, 
W. H. Mathews and others, now generally accepted. The main difference one 
may expect between oceanic and glacial tablemountains is that airborne pyro- 
clasts (tephra) constitute a proportionately greater part of the oceanic ones 
as they are piled up in an open and often stormy sea which is likely to prolong 
the explosive (phreatic) activity whereas the glacial tablemountains were piled 
up in calm water. Capelinhos in the Azores was built up 1957/58 in a similar 
way as Surtsey although its effusive activity did not form a real lava shield. 

Surtsey is in many ways very interesting from a geomorphological point of 
view. Exogenic agencies, especially marine abrasion and wind erosion, work 
there with an astonishingly great speed and one can there study their effect 
on a landscape of a known initial stage. Especially remarkable are the rapid 
changes of the coastline because of erosion in some places, deposition in other. 
Pl. Ila and b and PI. IIa show three stages in the development of the lava 
shore on the south side of the island. The rounding of gravel and blocks has 
also been remarkably rapid. 


ie “4 
“ . - . 
f 
. 
. 
, 
' 
I 
= } 
: 
€ 
Na 
be 
; . 
| 
$ 
. : 
/ 
™~ 
as 
. 
™, 
» 
~ 
i e 
: 7 
} 
~ 
. 
~ ¥ 2 , 
* . . 
Coe 
= z rae 
, 
f 
. 
’ - 
fi 
’ % 
% 
| % 
é ( \ 
1 ? 
hie 
= 
> ~- ’ 
| —— 
) 
* , i 
: t 
feces ‘ 
} ‘ a4) ri { t 
! 7 ' 
‘ ; ; 
¢ H 
‘ : 
ie gles Dhow, ont 


é i} . Pel: 
o> SERS MANS ily velop io « 
a oad 
ox LAK, © 
7 ih Be, & i 


i = ¢ 


yz ' all a i 
$60°a TS ; i itt 
: i » Ls 


Pal we ° 


Date Due 


4 Pam:551.21: (#35. 59 
S484 THO 


THORARINSSON , Sigurdur. 
R 


AUTHO 


Account of Surtsey eruption 


tT 


.hlchwa 1963-66. English Summary. 


| 44844 


BOREAL INSTITUTE FOR NORTHERN STUDIES, LIBRARY 
THE UNIVER «°° 2" AL RTA tae 
EDMONTON, neoantA T6G 2EQ 


f wey re 
Pon ti yn ian | “ 
\ / ak vi 4 " ay 
- 4 : i y aye 
Va ; 
1 1 r 4 \ ; 
* Vs 4 y 
ts 


Eee .. i 
ber 8 
+ 7. 

id 


University of Alberta 


MUIR 


will 


